islamhouse^. 

Bakit Kailangan Nating mag Salah sa Allah 


(3 Ang Pang-kalahatang kard - 

Ang Pamagat: Bakit Kailangan Nating mag Salah sa Allah 
Wika: Tagalog 

Maikling Pagkakalarawan: Ang pagdarasal (Salah) ay isang gawain na kung pagbubutihin lamang ang pagtupad 
nito ay makapagbibigay ng kapakinabangan sa ating mga Muslim; pangpisikal, pangmoralidad, pang-ispirituwal. 
itinaguyod rin nito ang kalinisan, kalusugan, kaayusan, disiplina, kapatiran, pagkakapantay-pantay, panlipunang 
pagkabuklud-buklod, at marami pang iba. 

Bilang ng pagpapakita ng pahina: 1415 

Petsa ng Pagdagdag: Feb 23,2007 

Ugnayan: http://www.islamhouse.eom/p/6056 


1. Sapagkat ang pagsa Salah ay isa sa mga pinakadakilang uri ng pagsamba sa Kanya, na ibig Niyang gawin natin. 

2. Bilang pagpapasalamat natin sa Kanya dahil nilalang Niya tayo sa pinakamataas na antas. 

3. Dahil sa Kanya tayong pinatnubayan sa Islam. 

4. Nang sa gayon ito’y magsilbing isang pagkakataon para sa ating mga Muslim upang maiparating natin sa kanya ang 
ating mga nararamdaman at pangangailangan. 

5. Bilang paggunita sa Kanya, upang hindi natin Siya malimutan, at hindi rin natin malimutan ang mga ipinag-uutos Niya sa 
atin, dito sa ating pansamantalang buhay sa mundo. 

6. Upang tayo’y manalangin sa Kanya na nawa’y tulungan at patnubayan Niya tayo sa tuwina sa mga dumarating na mga 
pagsubok sa ating buhay. 

7. Upang maging matatag ang ating pagmamahal at takot sa Kanya ng sa gayon ay manatili tayo sa pagiging matuwid at 
masunurin sa mga katuruan ng Islam, gaya halimbawa ng mga batas nito at kagandahang asal na itinuturo nito. 

8. Upang ang ating pagdarasal (Salah) ay magsilbing mabuting agawain na sa pamamagitan nito (Salah) ay pagtatakpan 
Niya ang ating mga nagawang kasalanan 

9. Upang mapaghandaan natin ang Araw ng Paghuhukom, ang araw na atin Siyang makakaharap, upang makamit natin ang 
mga magagandang gantimpalag ikagagalak natin at nararapat para sa atin, na inihanda Niya alang-alang sa atin; ang 
Hardin ng kaligayahan na walang hanggan. 

10. Ang pagdarasal (Salah) ay isang gawain na kung pagbubutihin lamang ang pagtupad nito ay makapagbibigay ng 
kapakinabangan sa ating mga Muslim; pangpisikal, pangmoralidad, pang-ispirituwal. itinaguyod rin nito ang kalinisan, 
kalusugan, kaayusan, disiplina, kapatiran, pagkakapantay-pantay, panlipunang pagkabuklud-buklod, at marami pang iba. 

Mga may kaugnayan - 

AS-SALAH (Ang Pagdarasal sa Islam) ( Ugnayan ng mga Paksa) - (Tagalog) 











